EMYN AT HEDDYW. 
“<A. dail y pren oedd i iachâu y cenhedl- 
oedd” (Dat. xxii. 2). 
Ddinas wên Caersalem Newydd— 
Ddinas hedd rhyfelgar fyd— 
Tua'r anial maith, annedwydd, 
Lledu 'rwyt dy byrth o hyd ; 
Gyda'r Oen, dan Bren y Bywyd, 
Wele i'r byd dy afon bur,— 
Y'r cenhedloedd nerth ac iechyd : 
Dail y pren iachâ bob cur. 


Ddinas nefol—unig cartref 

Dyu a chenedl o bob iaith— 
Ddaear newydd ! rho dy dangnef 

I drueiniaid caled waith ; 
Cysgod aden nos nid oeda 

Yn dy wybren lâs â'i dydd : 
Duw Fi Hun i ti oleua ; 

Melltith byth o'th fewn ni bydd. 


Bererinion heb oleuni, — 

Gaethion pechod Babel fawr,— 
Wywedigion trais a chyni,— 

Wele noddfa,—wele wawr ! 
Heibio'r aeth y pethau cyntaf: 

Wele'r newydd bethau mwy ! 
Dowch, genhedloedd, dan eich anaf : 

Dail y pren iachâ bob clwy”. 

Ifano. 


mm Wr i Ŵ 


Xx eo < gwd 





